Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Ang sosyalismo ay minamarapat 
ng krisis ng kapitalismo 


Pahayag sa ika-20 anibersaryo ng pagbagsak ng Berlin Wall 


Ispesyal na Isyu 
Nobyembre 9, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Ni Prof. Jose Maria Sison 
Tagapangulo, International Coordinating Committee 
International League of Peoples” Struggle 


ula nang bumagsak ang Berlin Wall noong 
M Nobyembre 9, 1989, lalo pang lumalim ang 
krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista. 
Dinaranas nito ngayon ang pinakamalubhang krisis 
mula noong Malaking Depresyon (Great Depres- 
sion) noong dekada 1930. Ang kasalukuyang 
krisis ay tinatawag na “Mas Malaking 
Depresyon” ng ilang komentaris- 
ta sa usapin ng mga epek- 
to niyon sa trabaho at 
kabuhayan ng mga 
manggagawa at mama- 
mayan ng daigdig. 
Matapos lumitaw 
bilang kaisa-isang su- 
perpower sa mundo ma- 
karaang bumagsak ang 
dating Soviet Union, 
ang US mismo ay bina- 
bayo ng malubhang krisis 
at isinasama nito ang mundo 
sa lalo pang paglubog. Ipina- 
ngangalandakan ng mga imper- 
yalista at mga propagandista 
nila kung paano binaluktot 
ng burukrasya ng estado 
ang halaga at paglikha ng 
halaga sa ekonomya ng mga 
sosyalistang estado at mga 
modernong rebisyunistang re- 
himen. 
Sa iba't ibang antas, lahat ng bansa 
sa mundo ngayon ay nayayanig sa krisis na 


ibinunsod ng walang rendang kasibaan ng pribadong 
negosyo sa ilalim ng islogang “globalisasyon ng mala- 
yang pamilihan” na kinatatangian ng nakalululang 
akumulasyon ng napakalaking kayamanan ng oligarki- 
ya sa pinansya at mga monopolyong kapitalista sa pa- 
mamagitan ng walang lubay na sobrang pagsasaman- 
tala sa mga manggagawa, manipulasyon sa pinansya 
at hibang na paglikha ng kathang-isip na kapital. 

Mula noong bumagsak ang Berlin Wall, bumulusok 

ang panlipunang kalagayan ng mga manggagawa at 
mamamayan ng Eastern Europe at dating Soviet Union 
sa ilalim ng walang rendang kapitalistang pagsasa- 
mantala, pang-aapi at karahasan. Lumala ang antas 
ng kahirapan dahil sa malawakang disempleyo at ma- 
babang kita. Pinaliliit ng implasyon ang halaga ng sa- 
hod, pensyon at impok na salapi. 
l Signipikanteng lumiit ang pamumu- 
? hunan ng estado sa produksyon at pag- 
likha ng trabaho. Dumausdos ang bad- 
yet ng gubyerno para sa edukasyon 
"at iba pang serbisyong panli- 
punan. Hirap makakuha ng 
trabaho ang mga may pi- 
nag-aralan at lumalaganap 
ang iliterasiya. Nagugulpi ang 
kalusugan ng mga manggagawa 
at mamamayan, na nagbubunsod 
ng malnutrisyon, bumabansot 
sa kabataan at nagpapaikli sa 
abereyds na tagal ng buhay 
ng mamamayan. 

Lumaki ang bilang 
ng mga batang nakati- 
ra sa lansangan at pi- 
nababayaang tumayo sa 
sarili sa napakalamig na mga ban- 
sang ito. Makabuluhang porsyento ang idina- 


mi roon ng mga nagpapakamatay. 
Ang kalagayan ng mga batang lan- 
sangan at ng buong lipunan ay pi- 
nasasahol pa ng kasalukuyang kri- 
sis sa pinansya at ekonomya. 

Makikita sa iba't ibang paraan 
ang galit at diskuntento ng mga 
manggagawa at mamamayan ng 
Eastern Europe at dating Soviet 
Union. Nagiging popular at luma- 
lakas sa mga pamban- 
sang halalan ang 
mga partido ng 
Kaliwa. Nagsa- 
salita ang mga 
manggagawa at 
mamamayan la- 
ban sa mabilis na 
pag-iibayo ng pag- 
sasamantala, pang- 
aapi at karahasan 
ng malaking bur- 
gesya. 

Ipinapakita ng 
sunud-sunod na mga sarbey 
na ang pakiramdam ng mama- 
mayan ay lalo silang nalulubog sa 
kahirapan at lalo silang nadidisma- 
ya at nagagalit sa kapitalismo at 
mga di natutupad na pangako nito. 
Sa paghagupit ng kasalukuyang 
krisis sa ekonomya at pinansya, 
may lumalaganap na interes at 
pag-aaral sa mga akdang Marxista 
at progresibo. Sinasagot ito ng 
mga imperyalista at mga lokal na 
naghaharing uri sa pamamagitan 
ng paglilihis ng pansin ng mga 
manggagawa at mamamayan mula 
sa makauring pakikitunggali at an- 
ti-imperyalistang pagkakaisa sa pa- 
mamagitan ng pagpapalaganap ng 
di pagkakasundo at galit batay sa 
sobinismo, rasismo, etnosentrismo 
at dogmatismo sa relihiyon. 

Wala na ang Comecon. Ngunit 
lahat ng bansang pinagharian ng 
mga rebisyunista ay mahigpit nang 
saklot ngayon ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista na kontrola- 
do ng US at nakasadlak sa gusot ng 
pinakagrabeng krisis pang-eko- 
nomya mula noong Malaking De- 


2 


presyon. Ang krisis ay nagbubun- 
sod ng pasismo at mga gerang ag- 
resyon. Higit pang kumitid at 
umigting ang puwang para sa kum- 
petisyon ng mga imperyalista nga- 
yong kasali na ang Russia at China 
bilang malalaki'tt makapangyari- 
hang kalahok. 

Wala na ang Warsaw Pact. Ngu- 
nit pinalawak ang NATO upang mai- 
sama ang mga bansang pinaghari- 
an noon ng mga rebisyunista sa 
Eastern Europe, hanggang sa hang- 
ganan ng Russia. Karami- 
> han sa mga bansang pi- 
nagharian noon ng mga 
rebisyunista ay po- 
tensyal na pag-us- 
bungan ng pasistang 
panunupil at mga agre- 
sibong gera tulad ng 
ipinamalas ng ma- 
rahas na pagka- 
lansag ng Yu- 
goslavia sa serye ng 

mga gerang isinulsol ng mga 
imperyalista at mga gerang kina- 
sangkutan ng Chechnya at Georgia. 
Nagpapakat ang NATO ng mga mer- 
senaryong pwersa mula sa mga 
bansang pinagharian noon ng mga 
rebisyunista tungo sa malalayong 
bansa tulad ng Iraq at Afghanis- 
tan. 

Ang krisis ng monopolyong ka- 
pitalismo ay nagdudulot ng papa- 
tinding pagdurusa sa mga mangga- 
gawa at mamamayan ng mundo. 
Minemenos ng mga multilateral na 
ahensyang kontrolado ng mga im- 
peryalista ang pandaigdigang ka- 
gutuman sa pag-uulat na isang bil- 
yong tao lamang ang nagugutom 
sa mahigit anim na bilyong popula- 
syon. Sinasabi nilang ito ang pina- 
kamalaking bilang ng mga nagugu- 
tom sa kasaysayan, at gayon ding 
bilang ang dumaranas ng malnutri- 
syon. 

Lulubha pa ang sitwasyong ito 
dahil tinatayang liliit pa ang pan- 
daigdigang produksyong pang-eko- 
nomya ngayong taon, sa unang 


PA 
R 


N3 


pagkakataon makalipas ang Ikala- 
wang Digmaang Pandaigdig. Ang 
pagkitid ng empleyo ay tinatayang 
tatagal pa nang walong taon. Ma- 
daragdagan ng daan-daang milyon 
ang mga taong nabubuhay sa ku- 
lang 52 kada araw. Milyun-milyong 
manggagawa at magsasaka sa mga 
ekonomyang neokolonyal ang lub- 
hang tinatamaan ng lumiliit na de- 
mand para sa mga produktong 
pangkonsumo, malamanupaktura at 
hilaw na materyales. 

Ang mga manggagawa at ma- 
mamayan ng mundo ay naglulunsad 
ng iba't ibang ligal at iligal na 
anyo ng organisadong aksyon para 
tutulan ang mga kontra-mamama- 
yang patakaran ng imperyalismo. 
Ang mga internasyunal na pagtiti- 
pon ng mga monopolyong kapita- 
lista, ng oligarkiya sa pinansya at 
mga puno ng imperyalistang esta- 
do ay nagiging pagkakataon para 
sa mga malawakang protesta ng 
galit na mga manggagawa at ma- 
mamayan sa pinagdarausan ng pu- 
long at sa iba't ibang bansa. Inila- 
lantad at tinutuligsa ng mga ban- 
sang naggigiit ng pambansang ka- 
sarinlan ang mga dikta at pataka- 
rang ipinapataw ng mga imperya- 
lista. 

Nagpapatuloy at lumalakas ang 
mga armadong rebolusyon para sa 
pambansang kalayaan at demokra- 
sya sa Pilipinas, Colombia, India, 
Peru at Turkey. Naglulunsad ng ar- 
madong paglaban ang mamamayan 
ng Iraq at Afghanistan laban sa pa- 
nanakop at pangongolonya ng US 
sa kanilang bansa. Lalakas at susu- 
long ang mga armadong anyo ng 
pakikibaka bunsod ng pagtindi ng 
krisis ng monopolyong kapitalismo. 

Mula nang bumagsak ang Berlin 
Wall, dumanas ng papalubhang ka- 
lagayang pang-ekonomya at panli- 
punan ang mga manggagawa at 
mamamayan ng Eastern Europe, da- 
ting Soviet Union at buong mundo. 
Tinitingnan nila ang monopolyong 
kapitalismo bilang isang buktot at 


ANG BAYAN Nobyembre 9, 2009 


bangkaroteng sistema na sumasa- 
lanta sa mga produktibong pwersa 
ng mundo at matinding nagpapahi- 
rap sa mamamayan. 

Ginagatungan ng monopolyong 
kapitalismo ang paghahangad ng 
mamamayan ng sosyalismo. Hang- 
ga't umiiral ang imperyalistang 
pang-aapi at pagsasamantala, lala- 
ban ang mamamayan para sa pam- 
bansa at panlipunang kalayaan. 
Ganap na kasinungalingan ang si- 
nasabing dulo na ng kasaysayan 
ang monopolyong kapitalismo. Ang 
lubos na pagkabangkarote ng mo- 
nopolyong kapitalismo at ang pag- 
hantong nito sa mas makahayop 
pang mga anyo ng pandarambong 
at agresyon ay nagtutulak sa ma- 
mamayan na lumaban para sa kani- 
lang mga karapatan at para sa ma- 
aliwalas na sosyalistang kinabuka- 
san. 

Hinihimok ang mga manggaga- 
wa at mamamayan ng mundo na 
magpunyagi sa pakikibaka para sa 
tunay na sosyalismo laban sa mo- 
nopolyong kapitalismo na sakmal 
ngayon ng pinakamalubhang krisis 
mula noong Malaking Depresyon 
noong dekada 1930. Nagiging ma- 
rapat para sa sangkatauhan ang so- 
syalismo bunsod ng krisis ng pan- 
daigdigang sistemang kapitalista. 

Taliwas sa sinasabi ng mga im- 
peryalista at mga propagandista 
nila na bumagsak na ang sosyalis- 
mo noong 1989, ang pagbagsak ng 
Berlin Wall ay nangahulugan ng 
pagbagsak ng mga modernong re- 
bisyunistang rehimen sa dating 
Soviet Union at Eastern Europe at 
kaganapan ng panunumbalik ng ka- 
pitalismo. Iyon ang kinalabasan ng 
rebisyunistang pagkakanulo sa so- 
syalismo na sinimulan ni Khruschov 
noong 1956 at tinapos ni Gor- 
bachov noong 1989-91. 

Ang kasaysayan ng mga sosya- 
listang bansa mula nang magta- 
gumpay ang mga Bolshevik sa Rus- 
sia noong 1917 hanggang 1956, at 
mula nang itatag ang People's Re- 


ANG BAYAN Nobyembre 9, 2009 


public of China hanggang 1976 ay 
nagpamalas ng malalaking igpaw 
sa pagsusulong ng kalagayang pan- 
lipunan, pang-ekonomya, pampuli- 
tika, pangkultura at pandepensa ng 
mga manggagawa at mamamayan 
sa naturang mga bansa. Naigpawan 
ang kahirapan, kagutuman, kawa- 
lan ng trabaho at ang kalupitan ng 
pagsasamantala at pang-aaping 
umiral bago magtagumpay ang so- 
syalistang rebolusyon. Nakamit ang 
malalaking tagumpay sa sosyalis- 
tang konstruksyon at rebolusyon sa 
kabila ng mga gerang agresyon, 
blokeyong pang-ekonomya at mili- 
tar at subersyon ng mga imperya- 
lista. 

Lahat ng malalaking tagumpay 
ng sosyalismo ay binaligtad ng pa- 
nanaig ng modernong rebisyunismo 
sa mga sosyalistang bansa at iba 
pang lugar. Dahan-dahang tinibag 
ang mga pagsulong sa kalagayan 
ng mga manggagawa at mamama- 
yan at pinanumbalik ang mga 
anyo ng pagsasamantala, 
pang-aapi at kara- 


hasang umiral 
noong bago 
magrebolusyon. 


Sampu ng mga 
sindikatong kri- 
minal sa tinagu- 
riang malayang 
pamilihan, ang mo- 
dernong rebisyunis- 
tang malaking bur- 
gesya ay nagpaka- 
bundat sa burukra- 
tikong katiwalian at 
nagbuhay-mayaman, 
habang ang mga mangga- 
gawa at mamamayan ay du- 
maranas ng pagkaunti ng pagkain, 
trabaho, ipong salapi at serbisyong 
panlipunan. 

Nang magpuyos at mag-umpi- 
sang maggiit ng reporma ang mga 
manggagawa at mamamayan, nag- 
pataw ng matinding pampulitikang 
panunupil ang mga naghaharing 
rebisyunistang rehimen. Partikular 


sa Eastern Europe at East Germany, 
ang gayong kalagayan ay guma- 
tong sa mga malawakang protesta 
na humantong sa pagbagsak ng 
Berlin Wall noong 1989. Mapaya- 
pang bumitiw sa kapangyarihan 
ang mga rebisyunistang rehimen sa 
Eastern Europe at dating Soviet 
Union at binigyang-daan nila ang 
ligalisasyon ng kanilang mga naku- 
rakot, ang lantarang panunumbalik 
ng kapitalismo at ang garapalang 
pribatisasyon ng mga ari-arian ng 
estado. 

Mula nang maghari si Nikita 
Khruschov sa Soviet Union, moder- 
nong rebisyunista na ang turing ng 
mga tunay na proletaryong rebolu- 
syonaryo sa mga naghaharing rehi- 
men sa Soviet Union at mga taga- 
sunod nitong estado sa Eastern Eu- 
rope, na sosyalista sa salita ngunit 
kapitalista sa gawa. Nataya na nila 
na hindi magtatagal ay harap-ha- 
rapan nang lalantad ang kapitalis- 
mo sa mga bansang ito. 

Ang kanilang pagtaya ay pina- 
tunayan ng pagbagsak ng Berlin 
Wall. Mula noon ay lumantad na bi- 
lang mga bulaang komunista ang 

xm mga modernong rebisyu- 
'A nista sa naturang mga 


Berlin Wall at nagsadlak 
sa mga manggagawa 
at mamamayan ng 
dating Soviet 
Union at East- 
ern Europe sa 
mas mapandambong at 
mas marahas pang paghahari 
ng lantarang kapitalismo. Ang so- 
syalismo ay nauna nang uk-ukin, 
tibagin at wasakin ng mga rebisyu- 
nista. 

Mula 1989 hanggang kasaluku- 
yan, walang lubay na inuulit-ulit 
ng imperyalismo at mga bayarang 
propagandista nila sa masmidya at 
akademya ang kanilang linya ukol 


3 


sa pagbagsak ng Berlin Wall. Pinalalabas nilang sosya- 
lista ang mga rebisyunistang rehimen at ipinanganga- 
landakan nila na ang pagbagsak ng mga rehimeng 
iyon ay nangangahulugan ng kabiguan ng sosyalismo 
at pagtatapos ng kasaysayan sa kapitalismo at demok- 
rasyang liberal. 

Ipinamamarali nila bilang simula ng kaunlaran at 
demokrasya ang pag-alpas mula sa monopolyong kapi- 
talismo ng estado na pinaghaharian ng mga rebisyu- 
nista tungo sa mas masahol na lantarang kapitalismo. 
Ngunit walang katulad ang mga imperyalistang ka- 
pangyarihan sa paninira sa monopolyong kapitalismo 
sa pamamagitan ng kanilang walang rendang panda- 
rambong at mga gerang agresyon at ng paulit-ulit at 
papalubhang krisis. 

Ang mga manggagawa at mamamayan ng mundo 
ay ipinaiilalim sa papatinding pagsasamantala, pang- 
aapi at karahasan at naitutulak para lumaban, magsi- 
kap para sa pambansa at panlipunang kalayaan at 
maghangad ng sosyalismo. Ang kasalukuyang krisis, 
na likha ng patakarang neoliberal na “globalisasyon” 
na ikinukumpas ng US sa nakaraang tatlong dekada, 
ay nag-uudyok sa mamamayan na makibaka para sa 
sosyalismo. 

Patuloy na lumulubog sa krisis ang pandaigdigang 
sistemang kapitalista. Sinasalanta nito ang mga tra- 
baho at kabuhayan ng mga manggagawa at mamama- 


yan ng mundo. Ang bigay-hilig na paggasta sa pon- 
dong publiko para sagipin ang malalaking bangko at 
korporasyon sa industriyang militar ay lumilikha ng 
mas malalaki pang bula. Tiyak na puputok ang mga ito 
at magbubunsod ng mas matarik pang pagsahol ng 
krisis. 

Ang US at mga imperyalistang alyado nito ang lu- 
mikha sa pandaigdigang krisis sa pinansya at ekonom- 
ya, nagsadlak sa mundo sa pang-ekonomyang depre- 
syon at nagpalala at nagpalalim sa mga kalagayan pa- 
ra sa terorismo ng estado at mga gerang agresyon 

Ang pagsasama ng monopolyong kapitalismo ng 
estado at ng monopolyong kapitalismo sa mga imper- 
yalistang bansa ang puno't dulo ng walang kaparis na 
lawak ng pagkasalanta ng mga produktibong pwersa 
sa pamamagitan ng mapandambong na mga anyo ng 
pribadong pagkakamal ng tubo at pribadong akumula- 
syon, kabilang ang walang pakundangang paglikha ng 
kathang-isip na kapital. 

Nasa panahon tayo ng modernong imperyalismo at 
proletaryong rebolusyon. Natatanaw ang paglala pa 
ng krisis sa ekonomya, panlipunang kaguluhan, tero- 
rismo ng estado at mga imperyalistang gerang agre- 
syon. Ito ang mga obhetibong kalagayan para sa pag- 
sulong ng mga rebolusyonaryong kilusan para sa pam- 
bansa at panlipunang paglaya sa pamumuno ng uring 
manggagawa. AB] 


ANG BAYAN Nobyembre 9, 2009 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Ang sosyalismo ay minamarapat 
ng krisis ng kapitalismo 


Pahayag sa ika-20 anibersaryo ng pagbagsak ng Berlin Wall 


Ispesyal na Isyu 
Nobyembre 9, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Ni Prof. Jose Maria Sison 
Tagapangulo, International Coordinating Committee 
International League of Peoples” Struggle 


ula nang bumagsak ang Berlin Wall noong 
M Nobyembre 9, 1989, lalo pang lumalim ang 
krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista. 
Dinaranas nito ngayon ang pinakamalubhang krisis 
mula noong Malaking Depresyon (Great Depres- 
sion) noong dekada 1930. Ang kasalukuyang 
krisis ay tinatawag na “Mas Malaking 
Depresyon” ng ilang komentaris- 
ta sa usapin ng mga epek- 
to niyon sa trabaho at 
kabuhayan ng mga 
manggagawa at mama- 
mayan ng daigdig. 
Matapos lumitaw 
bilang kaisa-isang su- 
perpower sa mundo ma- 
karaang bumagsak ang 
dating Soviet Union, 
ang US mismo ay bina- 
bayo ng malubhang krisis 
at isinasama nito ang mundo 
sa lalo pang paglubog. Ipina- 
ngangalandakan ng mga imper- 
yalista at mga propagandista 
nila kung paano binaluktot 
ng burukrasya ng estado 
ang halaga at paglikha ng 
halaga sa ekonomya ng mga 
sosyalistang estado at mga 
modernong rebisyunistang re- 
himen. 
Sa iba't ibang antas, lahat ng bansa 
sa mundo ngayon ay nayayanig sa krisis na 


ibinunsod ng walang rendang kasibaan ng pribadong 
negosyo sa ilalim ng islogang “globalisasyon ng mala- 
yang pamilihan” na kinatatangian ng nakalululang 
akumulasyon ng napakalaking kayamanan ng oligarki- 
ya sa pinansya at mga monopolyong kapitalista sa pa- 
mamagitan ng walang lubay na sobrang pagsasaman- 
tala sa mga manggagawa, manipulasyon sa pinansya 
at hibang na paglikha ng kathang-isip na kapital. 

Mula noong bumagsak ang Berlin Wall, bumulusok 

ang panlipunang kalagayan ng mga manggagawa at 
mamamayan ng Eastern Europe at dating Soviet Union 
sa ilalim ng walang rendang kapitalistang pagsasa- 
mantala, pang-aapi at karahasan. Lumala ang antas 
ng kahirapan dahil sa malawakang disempleyo at ma- 
babang kita. Pinaliliit ng implasyon ang halaga ng sa- 
hod, pensyon at impok na salapi. 
l Signipikanteng lumiit ang pamumu- 
? hunan ng estado sa produksyon at pag- 
likha ng trabaho. Dumausdos ang bad- 
yet ng gubyerno para sa edukasyon 
"at iba pang serbisyong panli- 
punan. Hirap makakuha ng 
trabaho ang mga may pi- 
nag-aralan at lumalaganap 
ang iliterasiya. Nagugulpi ang 
kalusugan ng mga manggagawa 
at mamamayan, na nagbubunsod 
ng malnutrisyon, bumabansot 
sa kabataan at nagpapaikli sa 
abereyds na tagal ng buhay 
ng mamamayan. 

Lumaki ang bilang 
ng mga batang nakati- 
ra sa lansangan at pi- 
nababayaang tumayo sa 
sarili sa napakalamig na mga ban- 
sang ito. Makabuluhang porsyento ang idina- 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


